સં - ૨૦૪૯ | ફાગણ વદ - ૧૨ | સોમવાર | તા.ઃ 


શ્રીઅખિલ મારતીય કચ્છ 
કડવા પાટીઘર સમાજ 


11 1 |) 
132023 


830 1પ: 


શ્રી ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન વાંઢાય 
નાં ૭૫ વર્ષ ની ઉજવણી પ્રસંગ ને હવે ગણતરી 
નાં સાત ધ્વિસ બાકી રહ્યા છે. 

વિશાળ આયોજન સાથેના પ્રસંગ ને 
યાધ્ગાર બનાવવા દરેક સમિતિ ઓ રાત ધ્વિસ 
એક કરીકાર્યકરી રહ્યા છે. 

માં નાં આમંત્રણ ને ઘેર ઘેર 
પહોંચાડવાથી જ્ઞાતિજનો નો ઉત્સાહ બેવડાયો 
છે.જેના કારણે આયોજકો મીઠી મૂંઝવણ માં 
મુકાયા. ભાગ લેનાર ભાવિક જનોની સંખ્યા 
વધી જશે એ વિચારી ભોજન, મંડપ સહિતનાં 


કાર્યોનું વિસ્તરણ કરાયું છે. 

આયોજન માં દાંન આપનાર 
દાતાઓ, આયોજકો, સમિતિઓ સૌ 
અભિનંધનનેપાત્ર છે. 


અત્રે તૈયારીઓની ઝાકળ તસવીર 
સ્વરૂપે રજૂ કરી છે. પ્રચાર પ્રચાર 


ક કિં 1 


સનાતની શતાબ્દી મહોત્સવ નિમતે ગૌરવ 
નો શંખનાદ, અમદાવાદ ઝોનની સાણંદ, બાવળા, 
ધોળકા, તથા શેરપુરાની સંયુક્ત યાત્રા શેરપુરા ખાતે 
ઝોન પ્રમુખ શ્રી આર.એન.પટેલ ની અધ્યક્ષતામાં 
યોજાઈ ગઈ. 
કેન્દ્રીય સમાજના ઉપપ્રમુખ, ભાણજીભાઈ, 
ઉપપ્રમુખ, જેન્તીભાઈ રામાણી , 
આયોજન સમિતિ ઉપાધ્યક્ષ રમેશભાઈ પારસીયા, 
ગુજરાત ખંડ પ્રભારી કાંતિભાઈ રવાણી, 
ખંડ સહ પ્રભારી અમરતભાઈ નાકરાણી , 
નર્મદા કાઉન્સીલ ચેરમેન ડો વિપુલ છાભૈયા, 
ગ્રીનલેન્ડ કાઉન્સીલ પ્રેસિડેન્ટ પંકજભાઈ પારસિયા, 
અમદાવાદ ઝોન ઉપપ્રમુખ મણીભાઈ લીંબાણી, 
કેન્દ્રિય સમાજના કારોબારી સભ્ય હરસુખ રામાણી , 


જાપાનના પીએમ કુમિયો કિશિદા 
આજથી ભારતનાં બે દિવસીય પ્રવાસે 


નવી દિલ્હીઃ જાપાનના વડાપ્રધાન કુમિયો કિશિદા સોમવાર (૨૦ માર્ચ) 
થી ર દિવસની ભારત યાત્રા પર છે. તેમાં બંને દેશો વચ્ચે વિશેષ વ્યૂહાત્મક 
અને વૈશ્વિક ભાગીદારીને મજબૂત કરવા પર સંવાદ કરશે. કિશિદાના 
પ્રવાસના કાર્યક્રમમાં ભારતના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મહત્વપૂર્ણ 
વાટાઘાટો, ઇન્ડો-પેસિફિક પર ચર્ચા, સપ્રુ હાઉસ લેક્યર અને દિલ્હીના 
બુદ્ધ જયંતી પાર્ક ખાતે બોધી ટ્રીની મુલાકાત લેવાનો સમાવેશ થાય છે. 
તેઓ તેમના વ્યાખ્યાન દરમિયાન ઇન્ડો-પેસિફિક વિશેની તેમની દ્રષ્ટિ રજૂ 
કરશે તેવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે. આ સાથે બોધિ વૃક્ષનું મુલાકાત 
ખાસ એટલા માટે લેશે કે, પવિત્ર બોધિ વૃક્ષનો એક છોડ છે, જેની નીચે 
ભગવાન બુદ્ધને જ્ઞાનપ્રાત્તિ થઈ હતી. તેને શ્રીલંકાના તત્કાલીન પ્રધાનમંત્રી 
સિરિમાવો બાંદારનાયકેએ ભેટમાં આપ્યું હતું. 1964માં ભારતના તત્કાલીન 
પ્રધાનમંત્રી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીએ તેનું વાવેતર કર્યું હતું. દિલ્હીના સેન્ટ્રલ 
રિજમાં સ્થિત 81 એકરનો બુદ્ધ જયંતી પાર્ક પ્રવાસીઓ અને સ્થાનિક લોકો 
માટે એક લોકપ્રિય આકર્ષણ છે. ભારત અને જાપાન વસ્ચે વિશેષ વ્યૂહાત્મક 
અને વૈશ્વિક ભાગીદારી છે, જેને છેલ્લાં થોડાં વર્ષોમાં વધારવામાં આવી છે. તે 
સંબંધોનાં વધી રહેલાં મહત્ત્વને સૂચવે છે. સંરક્ષણ અને સુરક્ષા, વેપાર અને 
રોકાણ, વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી , શિક્ષણ , હેલ્થકેર તથા મહત્ત્વપૂર્ણ અને 
3ભરતી ટેકનોલોજી સહિત સહકાર અંગે ચર્યા કરાશે. તેની સાથે વિવિધ 
ક્ષેત્રો પર ચર્યા કરવા માટે બંને દેશો વચ્ચે વાર્ષિક શિખર સંમેલનો અને 242 
વિદેશી અને સંરક્ષણ મંત્રીસ્તરીય બેઠકોનું આયોજન કરશે. 


શ્રી રામકૃષ્ણ ટ્રસ્ટ, કુકમા 
આયોજિત 


તા 12-13-14 એપ્રિલ 2023 

શ્રી રામ કૃષ્ણ ટ્રસ્‍ટ, ગામ: કુકમા, તા. ભુજ, 
કચ્છ દ્વારા આયોજીત અને કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, કુક્મા, 
ભારત સરકારના જ્ઞાન સહયોગથી આગામી તારીખ 
તા. 12 થી “ગાય આધારિત સજીવ ખેતી”ની ત્રી 
દિવસીય નિવાસી તાલીમ યોજાશે. જેમાં, ગાય 
આધારિત સજીવ ખેતીનું અને સંલગ્ન મહત્વનાં 
વિષયોનું માર્ગદર્શન મેળવી શકશો. 

મર્યાદિત સંખ્યા લેવાની હોવાથી આપનું 
નામ તુરંત જ નોંધાવો... 
શિબિરની તારીખ અને સમય 
તા,12,13 ,14 એપ્રિલ 2023, 

તારીખ 12 ના રોજ સવારે 10 વાગ્યા થી 
શરૂ થશે જો આપ દુર થી આવતા હોવ તો અગાઉ થી 
પણ આવી શકો છો 
શિબિરનું સ્થાન. : 

શ્રી રામ કૃષ્ણ ટ્રસ્‍ટ, (ચિંતન સાધના સ્થળ), 
ભુજ અંજાર હાઇવે,, આહીર સમાજ વાડી સામે, ગામ: 
કુકમા, તા. ભુજ, કચ્છ. (અંજાર અને ભુજ ની વચ્ચે) 
(ગૂગલ મેપ લિન્ક આ સાથે આપેલ છે. 
મોબાઈલ નં. 9426582810, 9925174699 

આપેલા નંબર પર આપનું રજિસ્ટ્રેશન 
કરાવો, જેમાં આપનું નામ, ગામ અને સંખ્યા લખીને 
સાદો મેસેજ કે વોટસેપ કરવો અથવા ઈમેઈલ કરશો. 
(આવો ત્યારે આપનું આધાર કાર્ડ તેમજ તેની ઝેરોક્ષ 
કોપી સાથે લાવશો) 
સુવિધાઓ 
૧. પ્રકૃતિ વચ્ચે રહેવાની સામૂહિક વ્યવસ્થા, જેમાં 
મહિલાઓ અને પુરુષો માટે અલગ અલગ સામુહિક 
નિશુલ્ક વ્યવસ્થા છે તેમજ કચ્છી ગોળાકાર ભૂંગાની 
પેઈડ વ્યવસ્થા પણ ઉપલબ્ધ છે. 
૨. પ્રાકૃતિક સાદું ભોજન 
૩. સજીવ ખેતી આધારિત વિવિધ વિડીયો શો. 
4. શ્રી રામ કૃષ્ણ ટ્રસ્‍ટ ના સંકુલમાં બનાવેલ એક 
પ્રાકૃતિક ગ્રામની રચનાના સંકુલ ની મુલાકાત જેમાં 
આપને જોવા મળશે પંચગવ્ય ઉત્પાદનો, દેશી 
કાંકરેજ ગાયોની ગૌશાળા, સજીવ ખેતીના પાકો, સજીવ 
ખેતીના વિવિધ ખાતરો અને કીટ રોધકો, લુહાર કોડ, 
સુથાર કોડ, ગોબર ક્રાફ્ટ, વૈદિક પ્લાસ્ટર-ગોમય લીંપણ, 
જમીન પાણી ની ચકાસણી ની લેબોરેટરી, તેલની ઘાણી 
તેમજ આ ઉત્પાદનોના વેચાણ માટેનો “સ્વદેશી મોલ”. 
*તો આજે જ આપનું નામ નોંધાવો. સહ પરિવાર પણ 
આવી શકો છો. 


[105:/1/7/7//.]/૦૫॥૫2૦.૦૦11///તાલં1?૫-13 100૩-10 
ઈમેઈલ: 1લા16પ5[॥1તા1પડા€વ્રાળતા.૦૦11 


૫0/૦9ડ€: ૫77////.511011લપડ|॥ લાપડાં.૦ 
ફેસબુક: 
[1૫05:/1//////.£િ૯૦2૦૦૯૦૦1૧૧/5[1૦૦રવા1161૫૬11ત પડા 
યુટ્યુબ ચેનલ: 


11૫05:///////.]/૦૫૫૦.૦૦11/વાતા॥1લ//0)/-3-8)ત11॥-4/॥-_610206)6વ 


હાવડા મધ્યે તારીખ ૧૧/૦૩/૨૩ 
શનિવાર ના મિશન અભિમન્યુ નું દ્રિતીય ચરણ 
નું સત્ર લેવા માં આવ્યું.જેનામાં સર્વ પ્રથમ 
લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનની આરતી કરી અને 
ત્યારબાદ પ્રાર્થના કરી અને બધા અભિમન્યુ 
પોતાનું પરિચય આપ્યું. ત્યાર બાદ પ્રાતઃ 
પ્રાર્થના અને સાયં પ્રાર્થના કરાવા માં આવી.પછી 
હોળી ઉત્સવ નું મહત્વ ના વિશે સમજાયું અને 
સાથે સાથે એક મોરલ સ્ટોરી ભી કહેવામાં આવી. 
ત્યારબાદ હનુમાન ચાલીસા બોલાયું અને 
ઓમનાદ કરાયું. તે પછી રમત ગમત રમી અને 
અંતે રાષ્ટ્રીય ગાન કરી સેશન પૂર્ણ કરવા માં 


આવ્યું. 


ડચ ઈસ્ટ ઈન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના 
ડચ ઈસ્ટ ઈન્ડિયા કંપનીની 
સ્થાપના ૨૦મી માર્ચ, ૧૬૦૨માં 
₹] થઈ હતી. આ ડચ કંપનીની 
મદદથી જ બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઈન્ડિયા 
કંપનીએ વ્યાપાર સંબંધે પોતાનો 
પગપેસારો કર્યો હતો. ભારતમાં 
હ વર્ષ ૧૬૦૦માં બ્રિટિશર્સ વ્યાપાર 
212224. 25 કરવા માટે આવ્યા અને એક 
કંપની સ્થાપી જેને નામ આપવામાં આવ્યું. બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની. 
આ કંપનીનો હેતુ ભારતમાં મરી-મસાલાનો વ્યાપાર કરવાનો હતો, 
જોકે જે કંપનીએ આ બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઈન્ડિયા કંપનીને મદદ કરી હતી તે 
કંપનીનું નામ એટલે ડચ ઈસ્ટ ઈન્ડિયા કંપની, ડચ કંપનીએ પોતાનો 
વ્યાપાર એશિયામાં પણ ફેલાવ્યો, એટલે કે આ કંપનીનું ટાર્ગેટ માત્ર 
ભારત નહોતું, અન્ય દેશો પણ હતા. કંપનીએ પોતાનો વ્યાપાર એટલો 
મજબૂત કર્યો કે ૧૬૬૯માં તે વિશ્વની સૌથી ધનવાન કંપની બનીને 
ઊભરી આવી હતી. બિપીન ચંદ્ર હિસ્ટ્રી ઓફ મોડર્ન ઈન્ડિયામાં લખે 
છે કે ડય કંપનીનો મુખ્ય ઉદેશ ભારતમાં નહીં પરંતુ ઇન્ડોનેશિયન 
આઈલેન્ડ્ઝ અને સ્પાઈસ આઈલેન્ડ્ઝ કે જ્યાં સ્પાઈસીસનું મોટા પાયે 
ઉત્પાદન થતું હતું. તેમણે પશ્ચિમ ભારતમાં સુરત, ભરૂચ, કેમ્બે(ખંભાત) 
અને ગુજરાતના અમદાવાદમાં ટ્રેડિંગ ડિપો સ્થાપ્યા હતા. 


શેરપુરા ખાતે ઝોન સમાજ અને કેન્દ્રીય સમાજના અગ્રણીઓ 
શંખનાદ ગૌરવ નો કરવા ઉત્સાહ સાથે પધારેલ 


ક ઝન, 


મમ 
જ ૨% 
. ટિ 


1. 


મહિલાસંગ અમદાવાદ ઝોન પ્રમુખ શ્રીમતી દર્શનાબેન 

રામાણી, ભવાનભાઈ લીંબાની, 

એમ.જી. રિજીયન સેક્રેટરી દીપકભાઈ લીંબાણી 

વગેરે મહાનુભાવો હાજર રહેલ અને શતાબ્દી મહોત્સવ 

વિષે સહુને વક્તવ્ય દ્વારા માહિતી આપી અને આમંત્રણ 

પત્રિકા અર્પણ કરવામાં આવેલ. 

કાર્યક્રમનું સફળ સંચાલન અમદાવાદ ઝોન મહામંત્રી 

તુલસીદાસ ધોળું એ કર્યું, આભાર વિધિ ડોકટર શસીન 

રામાણી એ કરી. 
સમૂહમાં રાષ્ટ્‌ ગાન કરી સહુ સાંજનું ભોજન 

લઈ છુટા પડયા.. પ્રયારપ્રસાર 


હવામાન નિષ્ણાંત 


અંબાલાલ પટેલની 
મોટી આગાહી 


23 થી 25 માર્ચ સુધી માવઠું લેશે 3 
દિવસનો ઈન્ટરવલમાર્ચના અંતમાં ફરી રાજ્યના 
વાતાવરણમાં પલટો આવશે2થી 8 એપ્રિલ સુધી 
રાજ્યમાં માવઠાની અસર રહી શકેઅખાત્રીજના 
દિવસે હવામાનમાં પલટો આવી શકે8મી મેથી 
આંધી, વંટોળનો પ્રકોપ વધશેઆંધી, વંટોળથી 
બાગાયતી પાકોને નુકસાન થઈ શકે26 એપ્રિલ 
બાદ કેટલાક ભાગમાં પારો 45 ડિગ્રીએ પહોંચશે 

સમગ્ર ઉત્તર ભારતમાં, જેમાં 
દિલ્હી,રાજસ્થાન,હરિયાણા,પંજાબ,પર્વતીય 
રાજ્યો અને 0૩ [02 ના ભાગો, ગુજરાત 23 થી 
25 માર્ચની વચ્ચે ગંભીર વાવાઝોડા/કરાના 
વાવાઝોડાના બીજા રાઉન્ડનો અનુભવ કરશે. 

કૃપા કરીને પાકને બચાવવા માટે 
જરૂરી સાવચેતી રાખો. દરમિયાન બહાર 
નીકળવાનું ટાળો 


રાજનંધ્ગાવ શહેર 


(છત્તીસગઢ રીજીયન) 
માં મિશન અભિમન્યુ 


તરહ શ 


રાજનાંદગાવ (છત્તીસગઢ) મિશન 
અભિમન્યુના સત્રમાં મેન્ટર્સ નર્મદાબેન , 
રસીલાબેન , પ્રવિણાબેન, હેમાબેન, હેતલબેન 
દ્વારા બાળકોને પૂર્ણ ઉત્સાહની સાથે એરોબિક્સ 
લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનની આરતી, શ્લોક પઠન 
, હનુમાનચાલીસા, ઓમ નાદ , ધ્યાન અને ચૈત્ર 
નવરાત્રિ ની મહત્વતા તથા રામનવમી ની સુંદર 
વિસ્તૃત જાણકારી આપી તથા રામાયણ સંબંધિત 
પ્રશ્નોત્તરી લેવામાં આવી અને અંતે રાષ્ટ્રગાન 
ગાઈને સ્વલ્પાહાર ની સાથે સેશન પૂર્ણ કરવામાં 
આવ્યું. 
સંકલન : નર્મદાબેન દીવાણી 
સંયોજક : નમિતા માધાણી 


મોતીયો પથરી 
થાક લાગવો હાઇ કોલેસ્ટ્રોલ 
દાદર થાઇરોઇડ 
2 ખરજવું લીવર 
ગેંગરીન એલર્જી 
સોર્યાસીસ વાળ ખરવા 
૦ સાંધાના દુખાવા ૦ વજન ઘટાડવામાં 
૦ કીડની 812 ની ઉણપ 


તમારા ઘરના પાણીને 
ચેક કરાવવા તથા 
લાઇવ ડેમો જોવા માટે 
સંપર્ક કરો. 


₹૦૬112॥યાં 1.. ઉ1તપ્તાાાં 


અવસાન નોધ 


સ્વ: સોમજીભાઈ ખીમજીભાઈ નાયાણી 
ઉમર: 78 વર્ષ | તા: 18/03/2023 
કરછમાં ગામ વિથોણ | હાલે જગદલપુર(છતીસગઢ) 


સ્વ:ભગવતીબેન શીવજીભાઈ દિવાણી 
ઉમર: 81 વર્ષ | તા: 19/03/2023 
કરછમાં ગામ દયાપર (10 | હાલે ધોળાપીપળા 


સ્વ: ધનલક્ષ્મીબેન વિશ્રામભાઈ ભાવાણી 
ઉમર: 74 વર્ષ | તા: 19/03/2023 
કચ્છ માં ગામ રસલીયા | હાલે મઘુગીરી (કર્ણાટક) 


ન ૪2000રિડ 
4.1૬. પ સ. પ. દડ પિ 


3:૪૨ 12:૪5 5537934 ૦૮ ૪૦૦૬ મ$૦છઇડ 


£:૬.,%૫/#11૬#1. કહ ૬1ર૦ ૨૮ 
₹£૩૦૦૦૦ર5 ૬:૦ ર "૪૪૦૦.ર #4૦બ ૪૬ 


ઝાઇટારસ્તા ૬-૬૧૬-૪૪ | ₹*1£ર૬-૬ર૬૧%%- ૧૭ | દરક ૬: 


#વં૬1૩૦-૩1પ્ટાં રરઘતંગા31: 9979352929 


41.1૬. 111ળણદર 21. 1૬19. 


છાર/।પ્રછાલન ₹॥1૫1-£1ર૪71ર151₹ 


જ, 


ર ' કે. ( 
01 / 


૨૦.૦૩.૨૦૨૩ | 502 1૫0. : 10611 | [/00૪.: 91 7801877774,-491 7718977774 | ડર 411011 111[241111૯ છટા1તાં|.€૦ 


પુ નાણ. ઇન” 


બાન જ 
ટય કિ 


1 પ્રુગઈ 


ડાંગના ૧૧ ગામોમાં એસઆરકે ટ્રસ્ટ 


માતા યાઝ 


નિર્મિત હનુમાન મંદિરોના લોકાપણ 


એસઆરકે તથા વિવિધ સંસ્થા દ્વારા ડાંગમાં ૩૧૧ હનુમાન મંદિરો બાંધવા સંકલ્પ થયેલ છે 
: જગદગુરુ નિમ્બાકાચાર્ય શ્યામચરણ દેવાચાર્યની ઉપસ્થિતિમાં લોકાર્પણ કાર્યક્રમ થયો 


વિશ્વ વિખ્યાત ડાયમંડ કંપની શ્રી રામકૃષ્ણ એકસ્પોર્ટ્સ 
પ્રા. લિ. (એસઆરકે) ની સીએસઆર આર્મ એસઆરકે 
નોલેજ ફાઉન્ડેશન અને શ્રી રામકૃષ્ણ વેલફેર ટ્રસ્ટે ડાંગ 
જિલ્લામાં ૩૧૧ હનુમાન મંદિરો બાંધવાના સંકલ્પ સાથે 
હનુમાનજી મંદિર નિર્માણ યજ્ઞનો પ્રારંભ કર્યો હતો. જેના 
પાંચમા તબક્કામાં સુસરદા, સાકરપાતળ, સાદડમાળ, ઘાંગડી 
, ચીંચોડ, ચિખલદા , કુમારબંધ, નાનીદાબદર, મોટીદાબદર, 
વાઘમાળ અને કુન્દા ગામનાં ૧૧ મંદિરોનો લોકાર્પણ 
સમારોહ આજે ડાંગ જિલ્લાના વઘઇ તાલુકાના કુમારબંધ 
ગામ ખાતે જગદગુરુ નિમ્બાર્કાચાર્ય શ્રી શ્યામશરણ 
દેવાચાર્યશ્રી (નિમ્બાર્ક તીર્થ - કિશનગઢ, અજમેર)ના 
અધ્યક્ષ સ્થાને રાખવામા આવ્યો હતો. 

ડાંગમાં વસેલા આશરે સવા બે લાખ વનવાસીઓના 
જીવનની સામાજિક ચેતના માટે “ડાંગ પ્રયાગ હનુમાન 
યાગ' નામનો હનુમાન યજ્ઞ પણ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. 
આ હનુમાનજી મંદિર બનાવવા પાછળની બીજી ભાવના 
એ પણ છે કે આ મંદિર ભક્તિ, સેવા, સ્મરણ સાથે 
ગામજનોની એકતા, વ્યસન મુક્તિ અને સંસ્કાર ધામનું 
ત્રિવેણી તીર્થ બની રહેશે. 

અત્યાર સુધી, ટોટલ ૩પ હનુમાન મંદિરોનું નિર્માણ 
૪ તબક્કામાં સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થયું છે. હજી બીજા ૧૨ 
મંદિરો પણ પૂર્ણતાના આરે છે. એવું માનવમાં આવી રહ્યું 
છે કે, આવનારા ૨ વર્ષમાં ઘણા ખરા મંદિરોની પ્રતિષ્ઠા 


કરી દેવામાં આવશે. 

ડાંગવાસીઓની એક્તા જળવાઇ રહે અને આપણી 
સંસ્કૃતિનું જતન પેઢી દર પેઢી થતું રહે તે હેતુથી આ 
મંદિરો બાંધવાની પહેલ શરૂ કરવામાં આવી હતી. દાનમાં 
ફક્ત એક વ્યક્તિ જ નહીં પરંતુ દરેક ગ્રામજનો કઈકને 
કઇક યોગદાન આપવું જરૂરી છે. જેટલા વધારે લોકો આ 
પહેલ સાથે જોડાશે, તેટલા વધુ પરિવારો આવા પછાત 
ગામો સુધી ટ્રાવેલ કરશે અને આ ગામો હજી વધારે 
વિકસિત થશે. 

આ મંદિર નિર્માણ કાર્યમાં રામકૃષ્ણ વેલફેર ટ્રસ્ટની 
સાથે જે સંસ્થા અથવા વ્યક્તિ હોય તે ૫૦% દાન આપીને 
સહભાગી થાય તેના નામની તકતી પણ લગાવવામાં આવે 
છે. મંદિર બાંધવા માટેની મુખ્ય રકમ વહેંચવામાં આવે છે 
જ્યારે સમગ્ર પ્રોજેકટનું સંચાલન એસઆરકે ટીમ દ્વારા 
કરવામાં આવશે. પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા પછી મંદિરનું સંપૂર્ણ 
સંચાલન ગામ લોકોને સોંપવામાં આવે છે. 

રામકૃષ્ણ વેલફેર ટ્રસ્‍ટ દ્વારા છેલ્લાં ૨૮ વર્ષથી 
આદિવાસી એરિયામાં ૧૦૦ જેટલા ડોક્ટર સાથે મેડિકલ 
કેમ્પ કરેલ છે. ડાંગ જિલ્લાના વિવિધ ગામોમાં મેડિકલ 
સેવા, વસ્ત્રદાન, શૈક્ષણિક કીટ, બાળકો અને દરેકને 
જરૂરિયાત મૂજબની ચીજ વસ્તુઓ પર્હોચાડવાનું કામ તો 
થતું જ હોય છે પરંતુ તેની સાથે સાથે પેઢી દર પેઢી સુધી 
સંસ્કારો, ગામની એકતા અને આપણી સંસ્કૃતિ સચવાઇ 
રહે તે હેતુથી આ નિર્માણ યજ્ઞ શરૂ કયી છે. 


પી.પી. સ્વામી સાથે કારમાં જતા હનુમાનજીની મૂતિ 
જોઈને ગોવિંદ ધોળકિયાએ મંદિરો બનાવવા સંકલ્પ લીધો 


હનુમાનજીના મંદિરો બાંધવાનું વિચારનું બીજ 
ક્યાંથી આવ્યું? એ વિશે ગોવિંદભાઈ ધોળકિયાએ 
જણાવ્યું હતું ક, ઓગસ્ટ ૨૦૧૭માં હું અને પી. પી. 
સ્વામીજી કારમાં એક ગામથી પસાર થતાં હતા ત્યાં 
હનુમાનજીની મુર્તિ ઉપર નજર પડી જે ખુલ્લા 
આકાશમાં ઝાડના ટેકે ઉભેલી હતી. આં મુર્તિને જોઇ 
મેં કહ્યું કે, “સ્વામીજી, આપણા ભગવાન આ રીતે દેખાય 
તે આપણી સંસ્કૃતિને યોગ્ય ગણાય?' આ સાંભળીને 
પી. પી. સ્વામીજીનું હૃદય દ્રવી ઉઠ્યું અને તેમણે કહ્યું 
કે, “ગોવિંદભાઇ, આ પરિસ્થિતિ લગભગ આખા ડાંગ 
જિલ્લામાં છે. કરવાની જરૂર ઘણી બધી છે... કેટલું 
થઇ શકે? અને કોણ કરે?' ત્યારે મૅ પૂજય પી. પી. 
સ્વામીજીને નમ્ર ભાવે કહ્યું કે, “ભગવાને આપણને 


ઘણું બધું આપ્યું છે, તો આપણાથી બની શકે તેટલી 
મદદ કરીને આ ડાંગ જિલ્લામાં મંદિર બનાવવા 
જોઇએ.' પી. પી. સ્વામીજી રાજી થઇ ગયા અને 
અમોએ ડાંગ જિલ્લાના આશરે ૩૧૧ ગામમાં શક્ય 
હોય ત્યાં હનુમાનજીના મંદિર બનાવવાનો સંકલ્પ 
કર્યો છે. અમે વિચાર્યું કે, આપણે એકલા બનાવશું 
તો કદાચ અભિમાન આવી જવાની શક્યતા છે. 
એટલે ૫૦% ખર્ચ પેટે આપે તેઓનું સહયોગી તરીકે 
નામ આપી શકાય, જેથી આપણે સૌએ સાથે રહીને 
આ મંદિરો બનાવ્યા છે એવો ભાવ ઉભો થાય. તેથી 
આ પ્રમાણે દાતાઓના સહયોગથી મંદિર બની રહ્યા 
છે. આ મંદિરો ઇશ્વરની યોજના મુજબ અને ઇશ્વર 
ઇચ્છાથી જ બની રહ્યા છે. 


યુવાસંધ પણ સમયોચિત ઇન્ટરનેશનલ લેવલે પણ ઇવેન્ટ 
કરે તેવી પચાસ વષ નાં પડાવે જરૂર વિચારણા કરે 


યુગાન્ડાના કમ્પાલા ખાતે “આફ્કિા કોલીંગ' 


લોહાણા મહાપરીષદ દ્વારા લોહાણા ઇન્ટરનેશલ 
બિઝનેસ ફોરમનો રવિવારથી પ્રારંભઃ ભારે ઉત્સાહ 


. » “ સમગ્ર વિશ્વમાં 
વસતા રઘુવંશીઓની માતૃસંસ્થા શ્રી [? પા 
લોહાણા મહાપરિષદ હારા વુગાન્ડાના )---૨૮ જૂ 
કમ્પાલા ખાતે સ્પીક રીસાર્ટ , મુન્વોન્વોમાં નન્ઝન્ન 
તા.૧૯ માર્ચ ,૨૦૨૩ રવિવારથી તા.૨૨ 
માર્ચ, ૨૦૨૩, બુષવાર સુધી લોહાણા 
ઇન્ટરનેશનલ બિઝનેસ ફોરમ (1.181- 
2023)્ુંભવ્ય આવોજન કરવામાં આવ્યું 
છે 

રવિવારથી પ્રારંભ થનાર આ 
ઇન્ટરનેશનલ સમીટમાં દેશ-વિદેશમાંયી 
રઘ્વંશી વેપારીઓ, સર્વિસ પ્રવાઇડર્સ , 
પ્રાફેશનલ્સ, એન્ટ્ાપ્ર ન્વોર્સ -ઉધોગ 
સાહશિકો વિગેરે જોડાશે, જેને લીધે હાજર 
રહેલ તમામ લોકોના વૈશ્વિક વેપારી સંપકો 
વધવાનો વિશ્વાસ આવાજ કો દ્વારા વ્યકત 
કરાવા છે 

કોંગો, જર્મની, કેન્વા, કેનેડા, અંત્રોલા, 
મોઝામ્બીક, સાઉથ આફ્રિકા, ઇન્ડિયા, 


શો મુવન્ડકી 
બજ 


રિ 
મંનિષ્હા બગકન શએવા હકર શિશ્વિ 
ર્ઘુવંશીઓને બિઝનેસ નેટવર્ક, નોલેજ 
શેરીંગ, નવા બિઝનેસની તકો વિગેરેનો 
લાભ “૨ ર. - જુન રઘુવંશી અગ્ર 
વેપારીઓ જણાવો રહ્યા છે 
1.111-2023ને લાહાજા બિઝનેસ 


રીસ્પોન્સ મળી રહ્યો છે. સમીટમાં 


પાટુંગલ , ઝામ્બીવા, હોંગકોંગ સત્િતના 
૨૧ જેટલા દેશોમાં વપાર-વાલિજથ ક્ષેત્રે 
ર્ઘુવંશીઓ ફેલાવેલા અને છવાવેલા છે. 
જેન કારણે આ સમીટમાં વિવિધ દેશોના 


૧૦૬ જેટલા બિઝનેસ સ્ટોલ્સ બુક થયા 


સ્પોન્સર્સમાં વિન માર્ટ , માધવાણી ગ્રુપ, 


1! મકી પેતપુછુનન પ લક રારેલીય એ કસપોર્ટર્સ, સર્વિસ પ્રવાઇડર્સ, આંત્રો" મારફત આશીર્વાદ પાઠવ્યા હતાં. 

એન્ડ પ્રોફેશનલ કામ્યુનિટીનો પણ જોરદાર ઇમ બન્ક, લાટા (પલક, ર્પારલીવા ઝે.યોર્સ વિગેરેમાં ભારે ઉત્સાહ પ્રવર્તી રહો 
્ દિ રો છે ગ્રુપ, સ્ટાન્ડર્ડ ચાર્ટડ, આઈ એન્ડ એમ છે 

6 ન્ડ ક શ ત હ દોહા ક 6 

યુઅઇ, વુગાન્ડા, યુ. 9.. અમ રકા, સેકઝીબીશનએરીવામાં વિવિધ સ્પોન્સસના બક, એલ્ગોન, જોબન, ઉર્મિન, આટ, 

જે ને રવિન, મેક, ઇસ્કોન, ઠકકર્સ, ડીએમએલ, 

હોવાનું જાણવા મળે છે. વિવિધ બિઝનેસ "યાતિ ગ્રુપ, સ્વ. ડાયાભાઇ વડેરા ફેમિલી ષરૂ 

વિગેરેના સમાવેશ થાય છે. હાજર સ્હેનાર 

તમામ રઘુવંશી ટ્રેડર્સ, ઇમ્પોર્ટર્સ- સફળતા માટે સોશ્વલ મિડીયા-વિડીયો કુ) 


સમગ્ર બિઝનેસ સમીટને સફળ 
બનાવવા માટે લાહાણા મહાપરીષદના 
સમગ્રવિશ્વના આસ્થા કેન્દ્રમાં વીરપુરના પ્રમુષ્ઃશ્રી સતીષભાઇ વિડ લાલી, લાહાણા 
પૂ. જલારામબાપાની જગ્યાના અધિપતિ બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટ કમિટીના ચેરમેન 
રૂધુરામબાપાઅ પણ લાહાશા શ્રી વિજયભાઇ કારીયા સહિતની સમગ્ર 
ઇન્ટરનેશનલ બિઝનેસ ફોરમ-૨૦૨૩ ની શીપ ભારે જહેમત ઉઠાવી રહી છે. (પ 


ચાર દિવસીય સમીટમાં દેશ-વિદેશમાંથી રઘવંશી વેપારીઓ, સર્વિસપ્રવાઇડર્સ, પ્રોફેશનલ્સ, 
ઉધોગ સાહસિકો સહિતના અગ્રણીઓ જોડાશેઃ વેશ્વિક વેપારી સંપર્કો વધશેઃ બિઝનેશ 
નેટવર્ક, નોલેજ શેટીંગ, નવા બિઝનેસની તકોમાં વધારો થશેઃ વિશ્વમાં ર૧ દેશોમાં 
રઘુવંશીઓ બિઝનેસ ક્ષેત્રે છવાયેલા છે.: 1.131-2023ને લોહાણા બિઝનેસ એન્ડ 


પ્રોફેશનલ કોમ્યુનિટીનો જોરદાર રીસ્પોન્સઃ 
લોહાણા મહાપરીષદના પ્રમુખ સતીષભાઇ વિક્ઠલાણીના નેજા હેઠળ ભવ્ય 
વીરપુર પ.પૂ. જલારામબાપાની જગ્યાના અધિપતિ પૂ. રઘુરામબાપાએ 


સ્ટોલ્સઃ 
આયોજનઃ 


એકઝીબીશનમાં વિવિધ સ્પોન્સર્સના ૧૦૬ 


બિઝનેસ સમીટને આશીર્વાદ પાઠવ્યા અનેક મહાનુભાવોની શુભેચ્છા 


તલોધમાં સંતો સાથેનો સનાતની 


ગૌરવનો 


શ સ 


ગાંધીનગર ડિવિઝનમાં તખતગઢ ગામે ગત 
રોજ સ્વામી પુરુષોત્તમ આનંદજી દ્વારા સનાતની 
સંત મેળાવડાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું 

તખતગઢના સર્વે ગ્રામજનો દ્વારા 
સંતોનો સામૈયા કરવામાં આવ્યા જેમાં ઉપસ્થિત 
ગાંધીનગર સમદર્શન આશ્રમ ગુરુમાં સમાનંદ 
સરસ્વતીજી તેમજ વેદાંત આશ્રમ વલાદ 
શિવાનંદ તીર્થ મહારાજ, પ્રણવ આશ્રમ કેવલાનંદ 
સરસ્વતીજી. 

અહીંયા સંતોષીની ઉપસ્થિતિમાન 


ર 


સનાતન સત્સંગ મેળાવડો તેમજ સત્સંગ નું 
આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. 


મહિલા સવિશેષ શકિત પરિચય 


શ્રી અખિલ ભારતીય 
મહિલાસંઘ 13 મે 2023 ના રજત 
જયંતિ પ્રસંગે વિવિધ ક્ષેત્રમાં સિદ્ધિ 
મેળવેલ સનાતની મહિલાઓનું 
સન્‍માન કરવા જઈ રહેલ છે. 

જેમાં નીચેના વિવિધ ક્ષેત્રમાં 
સિદ્ધિ મેળવેલ બહેનોએ નીચેની 
૦૦૦1૦ -૦ાળ 111૮ માં પોતાની 
વિગતો તા. 15.04.23 સુધી ભરી દેવા 
અનુરોધ છે. 

આ ફોર્મ સાથે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ 
ની 337 કે ॥11૧0૦ /પતવવા૦્વ કરવાની 
રહેશે. 

[111 16 જ 
[1૫05://01115.61%2»₹01361ઝગું109રવ 
8 


- 125૦, ૧૩૩5૦ (રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ) 


સંલગ્ન પરીક્ષામાં પાસ થયેલ 
મહિલાઓ 

-જ્જ 

- જિલ્લા કે રાજ્ય કોર્ટમાં સરકારી 
વકીલ 

- પોલીસ ખાતામાં ઉચ્ચ પદ પર 
નિમણુંક થયેલ મહિલાઓ. 


નેશનલ ઓથોરિટી ઓફ 
ઈન્ડીયા કે રાજ્ય સ્તરે સરકારશ્રી કે 


યુનિવર્સિટી દ્વારા આયોજિત રમત 
ગમત માં મેડલ મેળવેલ ખેલાડીઓ. 


[૫100 જેવી રાષ્ટ્રીય સંસ્થામાં મુખ્ય પદ 
માં હોય તેવી મહિલા.. 


મહીલાસંઘ પ્રમુખ - કિ 
જશોદાબેન નાકરાણી. #:» 


%% 


મહીલાસંઘ મંત્રી - 
રમીલા બેન રવાણી. 


કન. ૦૦૬1૯૬ 
ડા1 [તાત/તા]1 111120, ૭11૫૪૦ [૦. 186/187, ગબ 140. 7,8,9, €॥પવપ્લ 
ઉતા વા॥॥ાંત॥ત્વા1 - 370201, ।વાઇ૦।1, ઉપાંતાતા - 110તાંત. 
1તા૦૬ડ100॥ નાં વિઘતતા॥ં - 100. 4-91 99791 57883 


છણર-%8૫૯૮ ૦૦૬-11૮૬ 


1. ણઞ81/10075&0 - ॥(ાણ॥પ્ ળા 
1વંડ11૦॥્ાં - 110. 4-91 94826 95508 


૩. દદપ્રપ/ા - 179 111 ॥/#ણઇ 


પ/પ્ટાલગઝાતાં - 110. 4- 91 98843 12266 


“તાતાતંગાતાં - 110. 4-91 98413 88663 


2. 81૪૩દ4૩૭%3૩ - 1દા &રણઉ&ાર& 


4. પ14/4&૪૫૪#&ાઝ& - શાપ્ર0પણણ& છ /#૩દડ4 


811૫૦૩51) 0ઞાતાં - 110. 4-91 78934 59459 ઉતાં૦5।॥ણાતાં - 110. 4-91 78428 05202 


ક. 11&030&0 - ૦0& : ।લૉાતદાણાતાં - 110. 4-91 70202 74705ક 


1117ણદર 11011₹૦0ર1- ૬ર .'ષ્&ઝ ૦ારબદાર ડાઇઇબઝ।દ॥#રડ 


#4₹:/%0 ૦11૮૬ 
5૫૮૫૪૦» ₹*₹૦9. 186/187 શગ૦ ₹૨૦. € 
વ્યાત્તાાતાપ્યા' - 370 201, વાધત3, બઘાંલત્લદ - 10તાં. 


£:2૯૪01 દાર ક. '્ષષઠઝ 110#ળ#ણદદર 10 112૦ર1 ર 


(4૬/09 ૦11૮૯૬૬ 
ઇદ #₹૨૦. 3, ૯૩૮૦પતમ્ત ₹1૦૦૮, ગગગ ₹4૦. 26. 
5૦૦૬૦૮ - 3, '/છઇત ૯1પાપ્ય% “પઞઝ્લાતઇ₹૪૦૦દ, બ્લાતમ્તાપ્ીંતાપ્ટક(૪2 
1૬1,૬૦3. બૉપઘાંછતકદ - 370 2014. 
દઇ૩મામ્યતદાઝપ્યાં રઘતઝતઃમાં - (7૦. *૦૧1 ૦૦7૦૧ 57884 


1.16. -110115 


#4₹./%ઝ ૦1૮૬ 


45, ૦૦૦૭ાત્યામ્ત ૮૯1૪૦૦4૮, ૦પાપ્કધંધુગ્ઘ, 
1«ાળંઝપ્યતછતાં, #લડધતા0, બૉઘાંછ#કદ - 370 140. 
“ગલતાડાઉ9ણાપ્યાં રઘતઝા૩ાં - 101૦. * 91 9૦૦9254 ૦૪૦4૭૪ 
0પાત્કાંછામ્કાં રઘતંઝસાપમાં - 11૦. * 91 9૦૦784 49205 


